Munaðarrit til stuffnings kirlcju ofj kristmdómi íslendinja. 
jcfið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi fsl. í Vestrheimd. 



EITSTJÓRI JÓN BJAlíNASON. 

, 

14. árg. 

WINNIPEG, MAÍ 1899. 

—- » ~~ - 

Nr. 3. 


Sálmr 

eftir Jomn Henry Newman. Þýðhigin /sl. eftir JÖn Runólfsson . 


i. Skín, ljósiö'náöar, myrkrin grúía grimm, 
æ, lýs mér leið, 

og langt er heim, en nóttin niÖA-dimm, 
æ, lýs mér Jeið; 

um íjarlægö hulda hiröi’ eg pó ei neitt, 
ef, herra, leiðir þú mig fótmál eitt. 



2. Eg- ungr var, og eigi baö, að pú 
mér lýstir leið; 

eg hugöist einfœr pá, en þig biö nú 
; mér lýsa leiö. 

Æ, gleyxn því, hversu gálaus mjög eg var, 
hve glys og dramb mig ofrliði bar. 

3 - Eg ýeit; 4 |ém fyrr þú blessar lífs míns ieiö 
og lýsir mér 

í þrautum enn, í.jökulnepju og neyö, 
unz nóttin þver 

og viö mér brosa engil-andlit blíö, 

sem elskað hef’ eg lengi’, en misst um hríö. 



u 


4. Svo áfram ]?á hiS þyrnum stráöa skeiS, 
er þú gekkst fyrst, 

heim, Jesús, heim sem ljúfast barn mig leiö 
—í ljóssins vist, 

aö hvílast megi’ eg eftir æfi-harm 
í eilífs friðar ljósi guös viö barm. 


SabbatsboðiiT. 

I fyrra kom út í Reykjavík bœklingr sá eftir D. Östlund, 
aðventista-trúboða, er nefnist ,, Hvíldardagr drottins og helgi- 
hald hans að fornu og nýju“, 47 bls. í smáu átta blaði broti, 
titilblaðslaus. Og er tilgangr rits þessa að reyna að sann- 
fœra menn um, að sjöundi dagr vikunnar, laugardagrinn, sé 
enn hinn guðlega lögboðni sabbatsdagr—fyrir kristið fólk á 
nýja testamentis tíöinni eins og forðum fyrir ísraelslýð á 
gamla testamentis tíöinni. En það er vitanlega eitt verulegt 
trúaratriði meðal ,,sjöunda dags aöventista“, kirkjuflokks þess, 
er hr. Östlund heyrir til. Ritlingrinn er í sex þáttum með 
þessum fyrirsögnum: 1. Uppruni hvíldardagsins. 2. Sjöundi 
dagrinn og lögmál guös. 3. Nýja testamentið og hvíldardagr- 
inn. 4. Vitnisburðr sögunnar um hvíldardaginn og breyting 
hans. 5. Helgihald sjöunda dagsins og mótmælendrnir. 6. 
Hvernig eigum vér aö halda hvíldardaginn heilagan ? 

Trúarflokkr aðventista greinist í ýmsar minni deildir. Og 
hefir þess áðr verið getið hér í blaðinu, þegar minnzt var á 
bókina „Vegrinn til Krists“. Flokkrinn er upp konrinn inn- 
an reformeruöu kirkjunnar, og hefir því í frœðakerfi sínu aðal- 
lega eða eingöngu tekið tillit til þeirra kenninga eða þess skiln- 
ings á guðs orði, sem þar er ráðandi. Rökfœrslu-tilraunir að- 
ventista geta og þar virzt hafa talsverðan sönnunarkraft. En 
fyrir lúterskum mönnum alls ekki, svo framarlega sem þeim 
sé nokkurn veginn ljóst, hverju þeirra eigin kirkja heldr fram 
í trúarjátningum sínum sem meginatriðum kenningar sinnar 
andspænis andastefnu reformeruðu kirkjuflokkanna yfir höfuð. 
Og að því, er snertir þennan helgidagsritling hr. Östlunds, 
sem nú hefir birzt á íslenzku, þá ber hann þess greinileg merki, 



35 

aö ha.nn er upphaflega ekki ritaðr í lútersku landi, eöa—sem 
er hið sama—efni hans ekki aS neinu leyti úthugsaS meS til- 
liti til lúterskra trúarskoSana. Vér trúum því ekki og kenn- 
um ]?a 5 þá auSvitaS ekki heldr, aS helgisiSalögmál GySinga í 
Mósesbókunum hafi lögbindanda gildi fyrir kristna menn. 
Hvert einasta atriSi í löggjöf Mósesar um helgihaldiS hiðytra 
er samkvæmt vorri kenning og trú algjörlega úr gildi gengiS 
meS hinni nýju fullkomnu opinberan kristindómsins. ])annig 
umskurnin, fórnirnar, hátíSahaldiS o.s.frv. Og undir hátíSa- 
haldiS heyrir auSvitaS sabbatshaldiS gamla. því þótt sanna 
megi, aS sjöundi dagrinn hafi aS guSs vilja veriS til sem heil- 
agr dagr löngu löngu áSr en lögmál Mósesar var út gefiS, ]?á 
sannar þaS ekkert í þá átt, aS því sérstaka helgihaldi hafi af 
guSi veriS ætlaS ævaranda gildi. Fórnirnar voru líka til meS- 
al mannkynsins sem guSlegr helgisiSr löngu löngu áSr en þær 
voru lögskipaSar í Mósesar lögmáli; og vitanlega féllu ]>ær þó 
úr gildi meS Kristi. Ekkert sannar ]>aS heldr til stuSnings 
löggildi laugardagsins í kristninni, aS frelsarinn sjálfr gætti 
sabbatshalds-venjunnar gySinglegu á dögum hinnar jarSnesku 
holdsvistar sinnar. því hann gætti líka allra annarra gySing- 
legra helgisiSa, sem ekki komu í bága viS guSs orS gamla 
testamentis ritninganna. Sjálfr var hann samkvæmt lögmál- 
inu umskorinn á áttunda degi eftir fœSing sína. Og mætti þá 
eins álykta af því, aS umskurnarboSiS gilti fyrir kristna menn, 
eins og þaS, aS kristnir menn ætti aS halda sjöunda daginn 
heilagan af því KristrgjörSi þaS meSan hann dvaldi hér líkam- 
lega á jörSinni. Flokkar reformeruSu kirkjunnar halda því yfir 
höfuS fram, aS meS kristninni hafi menn samkvæmt guSlegri 
bending haft dagaskifti aS því, er til sabbatshaldsins kemr, 
gjört suunudaginn aS heilögum hvíldardegi í staS laugardags- 
ins, og þaS J?á auSvitaS sökum þess, aS frelsarinn reis frá dauS- 
um á sunnudag. Gegn þeirri kenning standa sjöunda dags 
aSventistar óneitanlega býsna vel aS vígi. því ekkert boS 
eSa bending er til í nýja testamentinu um J>aS, aS kristnir 
menn hafi á þann eSa neinn annan hátt átt aS skifta um dag. 
En hitt kemr skýrt fram í nýja testamentinu, og þaS er kenn- 
ing lútersku kirkjunnar, aS sabbatiS gamla sé meS öllu úr 



36 


gildi gengiö meö Kristi, þaö ásamt öllu gyöinglegu hátíðahaldi, 
—og ekkert nýtt hiö ytra lögboöiö í staöinn. þessu til sönn- 
unar þarf að eins aö minna á þessi orö Páls postula í bréfinu 
til Kólossamanna (2, 16 og 17): ,,Látið þess vegna engan 
fordœma yðr fyrir mat eðr drykk, eðr nokkuö það, er snertir 
hátíðir, tunglkomur eðr hvíldardaga, sem allt er skuggi hins 
eftirkomanda, en Kristr er líkaminn sjálfr. “ Og með þessu 
fellr kenning þeirra Ostlunds og hans flokksmanna um sabb- 
atsdaginn alveg um koll. Öll þeirra röksemdaleiðsla til sönn- 
unar sínu máli með öllu árangrslaus.—Vér kristnir menn höld- 
um eða eigum að halda sunnudaginn, upprisudag Jesú, heilag- 
an af írjálsum vilja, en ekki samkvæmt neinu lögmálsboði. 
Sunnudagiinn er að því leyti alveg undir sama númeri eins og 
jóladagrinn, nýársdagrinn, skírdagrinn, föstudagrinn langi og 
uppstigningardagrinn. Hve nær sem kristinni kirkju sýnist 
það hljóti að verða til góðs fyrir trúarlífiö getr hún þar af leið- 
anda að ósekju tekið upp nýja helgidaga eða afnumið einhverja 
hinna gömlu helgidaga. Og þetta hefir kirkjan marg-oft gjört 
og gjörir enn í vorri tíð.—Lúter gamli vissi vel, hvað hann 
gjörði, þegar hann í Frœðunutn kom með útlegging sína á 
þriðja boðorðinu: „Minnstu að halda hvíldardaginn heilagan. “ 
Eins og víst allir í kirkju vorri muna er útlegging hans á því 
boði svo hljóðandi: ,, Vér eigum að óttast og elska guð, svo að 
vér eigi fyrirlítum prédikanina né hans orð, heldr höldum það 
heilagt, heyrum það gjarnan og lærum. “ Hann nefnir hér 
engan dag. Skylda kristinna rnanna við guðs orð—hún og 
ekkert annað—liggr í þriðja boðorðinu eftir hans skilningi. 

Bœklingr Östlunds getr enga aðra þýðing haft fyrir oss, 
lúterska íslendinga, en þá, að koma oss til að ryfja upp fyrir 
oss barnalærdóm kirkju vorrar og halda honum fram gegn 
dagveljurum og lögmálsþrælum nútíðarinnar. 

Undarlegt! 

Eftir séra N. Steingkím þoitLAKSSON. 

Ekki veit eg, hvað öðrum kann að sýnast, en undarlegt 
sýnist mér það, að eitt mál, alls ekki þýðingarlítið, skuli, að 



37 


því er virðist, hafa gengiS fram hjá handbókarnefndinni svo 
kölluðu heima á íslandi. Sérstaklega sýnist mér það vegna 
þessa, að málið hefir verið uppi í dönsku kirkjunni og þar 
þótt ástœða vera til þess að taka það til greina. En hafi 
ástœða verið til þess þar, þá mun hún ekki vera síðr á íslandi. 
Svo líka vegna þess jafnvel hvað helzt, að eitt af því, sein 
skoða má eitthvert ljósasta hnignunarmerki trúarlífsins í 
íslenzku kirkjunni, sem sé hin þverrandi þörf hjá söfnuðunum 
á því að ganga til guðs borðs, minnir einmitt á málið og 
kemr manni til að hugsa um það. 

Málið, sem eg hefi í huga, er um það, að presti sé leyft 
að útdeila sér sjálfr kvöldmáltíðarsakramentinu með söfnuði 
sínum, þegar söfnuðr hans eða einhverjir úr söfnuðinum ganga 
til altaris. Hér er ekki um það að rœða, að prestrinn geti 
veitt sér sjálfr sakramentið, hve nær eða hvar sem honum 
sýnist, heldr um það, að það sé ekki nauðsynlegt fyrir prest- 
inn, til þess honum geti veitzt blessan sakramentisins, að hafa 
annan prest hjá sér í kirkjunni við altarisgöngu-guðsþjónustu 
safnaðarins, er veiti honum sakramentið. Hann megi gjöra 
það sjálfr. 

Mun þetta mál vera nýmæli hjá oss. Býst eg þess vegna 
við, að tilfinningar fólks verði mjög svo á móti því. Sum- 
um finnst það óviðkunnanlegt; aftr öðrum alveg óhafanda. A 
þessu er ekki að furða sig. Mennirnir eru, eins og allir vita, 
töluverðar vanaskepnur, og eiga því marg-oft mjög ervitt með, 
þrátt fyrir alla tilbreytingar-löngunina hjá þeim, að fara úr 
ham eða jafnvel breyta til með ham, sem þeir fyrir vanann 
hafa vaxið upp í. þótt ekki sé nema komið ögn við sjálfan 
haminn, rísa tilfinningarnar öndverðar. Vér íslendingar er- 
um yfir höfuð engin undantekning í þessu tilliti frá öðrum 
mönnum. Vér eigum eins og aðrir tilfinningar, sem eiga rót 
sína að rekja til vanans. Og ef snert er við því, sem vér 
höfum vanizt við, gjöra þessar tilfinningar vorar vart við sig. 
Eins og eðlilegt er verða þær hámæltastar, þegar eins og við 
það er komið, sem oss er hvað helgast, og fara á að breyta til 
einhverju í sambandi við það. Nú er oss kristnum íslend- 
ingum, eins fyrir það þótt vér kunnum ekki að meta kvöld- 



máltíöarsakramentið neitt líkt því eins og vera ætti, enginn 
hlutr þó helgari en það. það væri því ekki neitt tiltökumál, 
þótt oss félli illa öll nýmæli, er snerta það. Svo fór fyrir mér, 
er eg las fyrst um þetta mál, sem minnzt hefir verið á. Mér 
var það mjög ógeðfelt, og er ekki laust við, að tilfinningar 
mínar sé enn þá fremr á rnóti því. 

En vér megum ekki láta tilfinningar vorar fara í gönur 
með oss, heldr leitast við að hafa vald yfir þeim, svo dómar 
vorir verði ekki eintómir tilfinninga-dómar. Helzt til oft 
hættir þeim við að verða það. Verðum vér þá oss óafvitanda 
meinsmenn þess, sem oss eiginlega langar til að styðja. 

Er þá í rauninni nokkuð á móti þessu, að prestrinn gangi 
til altaris hjá sjálfum sér ásamt með söfnuði sínum ? Vaninn 
og tilfinningarnar geta ekki komið til greina, eins og bent 
hefir verið til, ef ekkert er þar á bak við þeim til stuðnings, 
annaðhvort eitthvað í eðli sakramentisins eða tilgangi frelsarans 
með það, sem banni það. En þegar að er gáð, er þá nokkuð í 
þessu tilliti á móti því? Nei, ekld sjáanlega. Að minnsta 
kosti fæ eg ekki séð það. Eða hvað í innsetningarorðunum 
eða við innsetninguna sjálfa ætti að vera því til fyrirstöðu? 
Frelsarinn sjálfr er gestgjafinn við borðið, hinn veitandi , gef- 
andi. Hann segir: ,,taki 8 —; þctta cr—; gjörið —. “ þetta 
hefir aldrei breytzt. Hann er enn þá gestgjafinn. Gestirnir 
eru gestir hans og veita móttöku því, sem hann réttir að þeim. 
Hvað ætti þá að hamla prestinum frá að vera gestr með söfn- 
uðinum við borðið, jafnvel þótt hann hafiáhendi þjónustu þá, 
að rétta að hinum gestunum það, sem á borðinu er ? Hvað 
ætti að banna honum að rétta að sjálfum sér hið sama, eða 
að taka úr sjálfs sfns hendi, ef svo má að orði komast, það, 
sem frelsarinn réttir að öllum gestunum ? Vitanlega hefir 
ekki hönd prestsins nein áhrif á sakramentið, heldr höndin 
frelsarans, hins ósýnilega, en þó nálæga borðherra sjálfs. 
Borðið er hans borð. Hann hefir sjálfr tilreitt það handa 
söfnuðinum sínum. Og er sjálfr nálægr veitandi og bless- 
andi. Og þar sem ekkert er það í sjálfri innsetning frelsarans 
á sakramentinu né í eðli þess, er bendi í áttina til þess, að 
prestrinn megi ekki ganga til borðsins með söfnuðinum á 



39 


þeiinan hátt, þá ætti sannarlega ekkert að vera því til fyrír- 
stöhu, ef hann sjálfan langar til þess. það er ekkert sjáan- 
legt á móti þessu, nema siövenjan og tilfinningarnar; en hins 
vegar margt, sem mælir meö því. 

Oft langar prestinn til þess aö vera með söfnuðinum 
sínum til drottins borðs, en ástœðurnar banna honum það; 
því hann hefir engan embættisbróður hjá sér. Sjálfs sín 
vegna þarf hann þess með að ganga oft til guðs borðs. Staða 
hans og trúarlíf, samlíf hans við guð, krefr þess einmitt. En 
honum er það ekki hœgt siðvenjunnar vegna. Hún lokar 
fyrir honum veginum að borðinu, nema þá er sérstaklega 
stendr á. Hún hamlar honum frá að njóta blessunarinnar, 
sem hann þarfnast svo mjög. Prestinum er líka þörf á því, 
að ganga til guðs borðs með söfnuðinum sínum, vegna samlífs 
síns við söfnuðinn. það þarf að vermast og styrkjast. Og 
hvar væri vænlegra fyrir það að leita sér nœringar en einmitt 
við hið sameiginlega náðarborð ? 

Auk Jiessa myndi söfnuðrinn sjálfr hafa beinlínis andlegt 
gagn af því; — ekki þó að eins í þeim skilningi, að allt það, 
sem verðr prestinum andlega til gagns, hefir söfnuðrinn líka 
gagn af. (það væri gott, ef söfnuðir vildi hugsa um það atriði 
og lærði að skilja það.) Nei. Mér dettr í hug, að söfnuðrinn 
myndi hafa beinan andlegan hagnað af því. Ef prestrinn 
gengi iðulega til guðs borðs með söfnuðinum, myndi söfnuðrinn 
finna betr til þess en ella, að prestrinn stœði ekki í kirkjunni 
eins og annars vegar við sig, eins og gagnvart sér, eins og 
einhverskonar leyndardómsfullt djúp væri staðfest á milli sín 
og hans, en að hann væri með sér og væri einn limrinn á 
safnaðar-líkamanum, er þyrfti hinnar sömu nœringar við 
og hinir limirnir. það myndi líka vafalaust styðja að því, að 
koma söfnuðinum til að hugsa um gagnsemi og blessan sakra- 
mentisins og kenna honum að fœra sér það betr í nyt. Gott 
eftirdcemi hefir líklega æfinlega verið affarasælasta prédikanin. 
Prestarnir ætti, að því, er altarisgönguna snertir, að gefa af 
sér gott eftirdœmi með því í verkinu að sýna það, að þeir 
kynni að meta blessan kvöldmáltíðarinnar og fœrði sér hana 
þess vegna iðulega í nyt. þaö er ekki nema mannlegt, ]?ó 



4ó 


fólk hugsi á þessa leiS: ,,það er ekki nauSsynlegra fyrir mig 
aö ganga til altaris en fyrir prestinn. Ef hann sjálfr trúir því, 
aö þaö sé eins nauSsynlegt og blessunarríkt eins og hann segir, 
liví fer hann j?á ekki oftar til altaris?“ En prestarnir þurfa 
þá aS geta átt kost á því. paS vill oft veröa ervitt fyrir prest- 
inn aS koma því viS eins og stendr á. Sérstaklega er þaS á 
Islandi víSa mjög ervitt, eins og allir vita. þaS er ekki æfin- 
lcga svo létt aS komast aS heiman til annars prests eSa að fá 
annan prest til að koma til sín. Svo undir fyrirkomulaginu, 
sem nú er meS altarisgöngur prestsins, banna ástœSurnar hon- 
um þaö marg-oft. Honum er beinlínis gjört erviSara en öSr- 
um fyrir með að hlýSnast frelsaranum, er segir: ,,TakiS og 
etið“; „drekkið allir hér af“; „gjöriS þetta“, og um leiS að 
fuilnœgja þörf síns trúarlífs. Er nokkur meining í því ? 

Og þótt nú prestrinn komist að heiman og fari til annars 
prests og sé hjá honum til altaris, þá eru vafalaust margir í 
söfnuöinum, sem ekki vita neitt um það, en búa sér svo til 
sínar hugsanir um altarisgöngur prestsins, án þess aS taka 
nokkuð ástœSur hans til greina. Auk þess gengr hann ekki 
meS sínum söfnuði til altaris, þótt hann gangi annarsstaSar 
til altaris. SöfnuSrinn hans hefir ekki, að því er þetta snertir, 
dœmiö fyrir augunum. Svo fer hann líka og prestrinn á mis 
við þá blessan aS fá að vera smnan viS drottins borS. Er 
þetta ekkert smá-atriSi. ])á er það stórt atriSi, aS lang-flest- 
um prestum verðr ekki unnt aö ganga eins oft og þeir þurfa 
til altaris, nema þeim sé leyft að gjöra þaS hjá sjálfum scr 
ásamt meS söfnuSum sínum. En ef drottinn leyfir prestinum 
það, og annaS fæ eg ekki séð, hvcr eða hvaS ætti þá að banna 
lionum þaö ? 

Ef prestrinn gengi meö söfnuöinum til altaris hjá sjálfum 
sér, myndi það hjálpa til þess aS burtrýma þeirri hjátrú, sem 
án efa er til hjá sumum, að gengið sé til prestsins eins og væri 
hann sjálfr gestgjafinn viS borðiS. þaS myndi stuðla til þess, 
að hann eins og hyrfi betr, en skyggði ekki á frelsarann, og 
altarisgestirnir heföi betr en nú á sér staS, aS og hygg, á 
meðvitund sinni þetta: ,,Eg krýp við borðið drottins míns. 
Eg er gestr hjá honum. “ 



4i 


í dönsku kirkjunni hefir prestinum frá árinu 1886 veriS 
leyft a ‘5 útdeila sér sjálfr kvöldmáltíöarsakramentinu; en þó 
því að eins, aö honum hafi ekki veriö unnt a 5 ná til annars 
prests. Ekki hefir )?aö komizt lengra. Eins og sjá má, er 
þaö gjört aö samvizkumáli fyrir prestinn a 5 nota sér leyfið. 

I norsku kirkjunni var máliö uppi um sama leyti, en 
skemmra á veg komiö; því næsta ár kemr þar út form fyrir 
svona lagaöri altarisgöngu prestanna í sambandi viö altaris- 
göngu safnaöarins. Er þ&ð form tillaga nefndar þeirrar, sem 
kirkjustjórnin þar setti í máliö. Nefndin er eindregiö meö 
málinu og fer lengra en farið er í dönsku kirkjunni aö því leyti, 
að hún gjörir ekki það, að prestar útdeili sér sjálfir, að annarri 
eins undantekning og þar ergjört. því eftirtektarverðara verðr 
þetta, þegar þess er gætt, að í nefndinni sátu mjög gætnir 
kirkjumenn. Síðan hefir málið verið látið liggja, án þess 
nokkuð frekar hafi verið gjört. En raddir frá prestum hafa 
öðru hverju látið til sín heyra, sem beiözt liafa þess, að 
málið yrði aftr tekið fyrir og leyfið veitt. N ú í vetr ritaði 
einn af gömlu nefndarmönnunum all-ítarlega grein um málið, 
prestrinn Gustav Jensen, sem kennari er við presta-,, sernín- 
aríið“ á háskólanum í Kristjaníu. Hafa all-margir tekið til 
máls, og eru allir með því, en engin rödd heyrist á móti því. 

Vegna hvers ætti ekki málið að komast á stað hjá oss í 
íslenzku kirkjunni austan hafs og vestan ? Eins og eg hefi 
reynt að sýna fram á, er það þýðingarmeira en margr myndi 
ætla, ef hann lítr á það fljótlega. 

f 

Frá Islamli. 

Eftir séra Jónas A, SigurJ ksoii. 

iii. 

Jónas Hallgrímsson kvað forðum daga:—- 

..Austast fyrir öllu landi af einhverjum veit eg stað, 
fjalleyju grœnni og góðri; getið þið, hver muni það.“ 
það var einmitt þessi eyja, sem hann kvað hér um, Skrúðr, 
út af Fáskrúðsfirði, ,,austast fyrir öllu landi“, er eg leit fyrst 
augum af íslandi, mánudaginn 20. Júní. — Norðanþoka 
grúfði sig yfir landinu, sem eins og sveipaði að sér þokukufl- 



42 


inum sér til skjóls í vornæðingnum, enda eru taldir um 200 
þokudagar á ári við Berufjörö, sem er litlu sunnar. 

Eg sá því lítið til lands. Og þó eg vissi af Reyðarfjalli 
þar hið efra, fékk eg ekki að sjá ]?að,né heldr fjörð samnefndan 
j?ví þar norðr af, sem talsvert er orðinn nafnkunnr í kirkjusögu 
íslands þessi síðustu ár, fyrir fyrsta og aðal-utanþjóðkirkju- 
söfnuð landsins, sem þar á heima. Eg vissi af honum þar 
uppi í þokunni. Og eg fann til þess, hvernig þokan þar og 
annarsstaðar við föðurlandið, íþessu og öðrum kirkjumálum— 
og flestum öðrum málum, ekki að eins hamlar útsýn, heldr 
villir sjónir og tefr fund þess, er menn leita að. — Menn vita 
af því, en sjá það hvorki né finna, líkt og farþeginn, sem af 
þilfari leitaði að hinni fögru fjalla- Og fjarða-útsýn, en árangrs- 
laust — vegna norðanþoku. 

Og það er ekki heldr ávallt einstaklingunum sjálfrátt að 
lenda í því myrkri — andlega eða líkamlega. 

Utlendingunum, sem voru samferða, þótti lítið koma til 
þess, er vér sáum af Islandi,og kvörtuðu þeir sáran um kulda. 
Og heldr hefði eg kosið, að þeir hefði álasað mér en landinu; svo 
vænt þótti mér nálega um hvern mosastein. Eg get því skilið, 
hve sárt íslenzkt fólk tekr til ættjarðarinnar. —En sjálfum 
þótti mér óumrœðilega vænt um þessa landsýn. Eg fór að 
hugsa um tvo fjarlæga söguatburði: Israelsbörn, þegar þau 
komust yfir Rauða hafið, á leiö til fyrirheitna landsins, og 
Columbus og hans menn, er þeir síðar sáu fyrst landið, þaðan 
sem eg nú kom. Hve þeir þökkuðu guði, létu það vera sitt 
fyrsta verk. Skyldi þeim hafa þótt mikið vænna um landsýn 
en mér þótti nú ? Eða þeirra þakklætis-skuld við drottin hafa 
verið meiri ? 

Og þó var gleði mín engan veginn óblandin. Eg fann 
til ]?ess í þokunni og kuldanum ,,úti fyrir Fráskrúðsfirði 11 , að 
útlendingarnir skildu það rétt, að land og þjóð var ekki fjöl- 
skrúðug; það duldist engum þá, sem frá útlöndum kom, aö 
þessi fóstra mín var harla ,,beinaber, brjóstin mögr og fölar 
kinnar“, og að þeir, sem þar búa, eiga við marga óblíðu að 
stríða. En því hrumari sem einhver móðir er, þeim mun meira 
kærleik eiga börn og náungar hennar að auðsýna henni. Og 



43 


ef börn og brœðr vorir skyldi sjúkir, þess betr skyldi þeim 
hjúkraö. þannig íann eg, aö bróöur-atlotin ætti aö vera 
gagnvart íslandi, hinni íslenzku þjóð, en einkum hinni ís- 
lenzku aumstöddu móðurkirkju, —hinni andlegu móöur vorri. 

Og nú, þegar eg var loks kominn í þetta orlof heim, fann 
eg það bezt, hve fátœkr eg var, alinn upp að sumu leyti við 
andlegan skort í kristilegri óáran, og átti nú svo lítið til að 
miðla af. Eg lifði nú upp aftr í huga mínum œskuárin þar 
heima: hið andlega líf, sem auðsjáanlega lá víða í fjörbrotun- 
unum; drykkjuskap og ósiði ýmsa, sem víða var orðin íþróft 
manna, komið í stað fornrar frægðar; kuldann, ísinn og 
vetrinn,—allt hið ömurlega þoku-og kulda-ástand lands og 
þjóðar, ytra og innra, — og svo alla sólskinsbletti og sælu- 
stundir, alla hvíld og kyrrð, alla náttúrutign og eins allan 
hrikaleik illviðra og náttúruafla. 

Júní-sólin og Desember-myrkrið tók að kveðast á í huga 
mínum — í öllum skilningi. — Eg sté fyrst fótum á land f 
Nesi við Norðfjörð á hádegi 20. Júní. Prestinn þar, séra Jón 
Guðmundsson, heimsótti eg. Raunar var hann viðriðinn af- 
greiðslu skipsins sem póstafgreiðslumaðr, en hann og kona 
hans tóku mér mjög ljúfmannlega. Hann er í tölu hinna 
yngri presta, hefir verið prestr um tíu ár. Kirkjan, sem hann 
þjónar, var flutt frá Skorrastað að Nesi, þar sem þorpið eða 
kauptúnið er. J)au prestshjónin sýndu mér kirkjuna, og var 
það hin fyrsta kirkja á íslandi,sem eg sá á ferð minni, eins og 
séra Jón var hinn fyrsti meðal prestanna, sem eg fékk að sjá. 
Kirkjan er ný-gjörð úr timbri og kostaði á 6. þús. krónur. Er 
það afar-verð fyrir ekki stœrra né'vandaðra hús, þó hún megi 
vel teljast góð kirkja eftir íslenzkum mælikvarða. Ber 
margt til þess, að kirkjubyggingum á íslandi, þó þær hafi tekið 
miklum framförum og umbótum síðustu árin, er enn mjög 
ábótavant og að þær eru víða fremr ófagrar. Eg sá til dœmis 
hvergi fallegan kirkjuturn. — Fyrst skortir útlendan sam- 
anburð í hugum þeirra, er fyrir verkum standa; svo skortir 
íslenzka smiði að jafnaði mjög tilfinnanlega allt ,,praktiskt“ í 
þeirra verklegu menntun; og loks er efni það, sem lang-oftast 
er haft til þeirra bygginga, mjög lélegt timbr og auk þess 



44 


afar dýrt. Og þó var mér sagt, aö þrátt fyrir það og hinn 
erviða aðflutning á efni um ísland væri smíSalaun hálfr 
byggingarkostnaörinn. Ef svo er, þyrfti þa'ð nauðsynlega aS 
breytast, meðan kirkjurnar eru þá ekki heldr meira listasmíði 
en margar þeirra eru. 

Naumast skil eg annars í því, aS flesta, sem til íslands 
koma utanlands frá, stór-furSi ekki á því, aS sjá í landi, sem 
jafn-mikið á af grjóti, þaS nálega ekkert hagnýtt til húsa- 
bygginga, en húsabœtr aðallega fólgnar í timbrbyggingum úr 
hinu lakasta útlenda efni. Auk þess er litlum vafa bundiS, 
aS brenna mætti tígulsteina eSa múrsteina til bygginga á 
íslandi. Flestar mótbárur gegn steinhúsum eru lítils virSi. 
íslenzkir verkamenn þurfa almennt aS læra steinhögg eins og 
þeir nú læra slátt og sjómennsku. 

Næsti viSkomustaSr var SeySisfjörSr. þar er, eins og 
kunnugt er, aðalkaupstaSr austan lands og norSan til Akr- 
eyrar. Margt hafSi eg þaSan heyrt; því margir kunningjar 
mínir hér vestra eru kunnugir í SeySisfirSi, en aldrei hafSi 
eg þangaS komiS áSr. I þetta skifti gjörði þokan og kuldinn 
sitt til aS gjöra útlit fjarSarins hið ömurlegasta. GróSr var 
enn sár-lítill fyrir austan land og kuldanepjan dœmalaus, 
fannst mér, fyrir ]?á árstíð. Inn SeySisfjörö gat eg ekki annað 
en hugsaS til þessarar vísu Jónasar Hallgrímssonar: 

,,Nú er sumar í Köldukinn —kveð eg á millum vita—. 

Fyrr má nú vera, faðir minn,en flugurnar springi af hita.“ 

Kinn fóstrunnar var virkilega köld í þetta sinn. Snjórinn 
og gaddrinn teygSu tungurnar niSr til fjarðarins eins Og dauS- 
þyrst í þaS aS losna úr sínum klakaböndum og faðmlögum 
hinna œgilegu fjallskriSna, — og verSa aS hlýrri gróðrarskúr. 
Sólarhringinn, sem eg dvaldi þar í kaupstaSnum,birti aldrei vel 
til og sá eg því ógjörla útsýniS. þó lyfti Bjólfr (tindrinn 
bak viS fjarðarbotninn aS norðan) eitt augnablik þokuhetti 
sínum og lét mig sjá skallann, er minnti á hin voðalegu tröll, 
er engin járn bitu. Mér fundust aðfa.rir hans engu líkari en 
Göngu-Hrólfs viö Ivarl heimska, er hann sópaði hallar- 
gólfið með skeggi hans. þannig leizt mér á trölldóm fjall- 
anna viS SeySisfjörS. Eg held, aS engum geti dulizt, með 



45 


'sögu kaupstaðarins í huga, hættan, sem af þeím stendr fyrír 
líf og eignir manna. En nær er mér að halda, að andlega 
hættan sé ekki stórum minni á ýmsum stöðum föðurlandsins, 
sem stafar af kuldanum og snjónum í ríki andans.—Eg hefi enga 
löngun til að fara með ástœðulausa hrakspá, — búa til kirkju- 
lega Krukkspá úr þessum orðum; en mér er annt um,að menn 
skilji fleiri hættur en þá, sem vofir yfir eignum og lífi líkamans. 

Seyðfirðingar tóku mér, alveg ókunnugum, sérstaklega al- 
úðlega. Meðal annarra heimsótti eg þar Gísla bróður séra 
Jóns Bjarnasonar í W.peg og Skafta Jósefsson ritstjóra. 
Séra Jón Bjarnason var prestr Seyðfirðinga frá 1880 til 1884, 
er hann hvarf aftr vestr til Winnipeg. Áðr en hann gjörðist 
prestr f Seyðisfirði hafði hann dvalið ein sjö ár hér vestra. í 
hans tíð gengu kirkjumál Og bindindismál þar mjög vel*). Síð- 
an hann fór af Seyðisfirði hefir ýmsurn sögum farið af safnað- 
arlífinu þar. Mér fannst á mörgu, að hin oft nefnda óánœgja 
við prestinn þar myndi talsvert orðum aukin. Taldi eg mig 
koma einum degi of seint til Seyðisfjarðar, því daginn áðr, 2. 
sd. e. trín., fór þar ferming fram í kirkjunni. Mér var sagt, 
að beðið hefði verið eftir tveimr börnum, sem ekki voru kom- 
in til lögaldrs fyrr en þetta. Jjað er virkilega eitthvað öfugt 
við það, að telja nokkrar vikur eða daga svo þýðingarmikið 
atriði, að án þeirra megi alls eigi ferma ungmenni kirkjunnar. 
þegar kirkjan segir um slík atriði: þú skalt ckki,\ stað þess að 
segja: þii œttir ckki, þá er hinn evangeliski andi nýja testa- 
menntisins horfinn. Á íslandi hefir kirkjan reynt með ytri 
löggjöf að koma í veg fyrir kristnispjöll, í stað þess að leggja 
aðaláherzluna á að mennta meðlimi kirkjunnar andlega og 
ná hjörtunum á vald kærleikans, sem komi í stað lögmálsins. 

I því liggr eitt aðalmein vorrar íslenzku kirkju, sem þarf 
bráðrar lagfœringar. Aðalspurningin verðr jafnan: hvað eru 
lög?—stundum gefm út af ókirkjulegu þingi, en ekki: hvað er 
andi Krists og hinnar postullegu kirkju? Nærri má geta, 
hvort muni heillavænlegra fyrir kirkju föðurlandsins. Ávext- 
irnir eru einnig sýnilegir.—J)að er ekki fullnœgjanda að vefja 
barnið reifum. 

Vitanlega er aftr ákaflegt meiningarleysi í þessum litlu 
kirkjulegu hreifingum heima. þær lenda mest við það að 
sníða upp eða auka veraldlega löggjöf hjá öðrum hluta kirkj- 
unnar, en hjá hinum að brjótast undanþeim lögum eða brjóta 
þau. Jjað er ekki andlega hliðin á málum kirkjunnar, sem hefir 
verið aðalatriðið í því starfi. Jíað, sem borið hefir fram hin- 


1) Nei, ekki kirkjumálin.—R itst. ,,Sam.“ 



4<5 

ar kirkjulegu hreifingar á íslandi í seinni tíð, hefir ekki veriö 
þaS, aS losa anda mannsins úr álögum hins illa og ókristilega, 
heldr aS losa gjaldþegninn undan sköttum eða skyldum 
laganna — eSa eitthvaS því náskylt. —Fríkirkjuhreifingin, 
og meSal annars fríkirkjufundrinn, sem haldinn var í SeySis- 
firSi í fyrra, ber vott um þetta. Óánœgjan meS prestinn, 
biluS trú og nálega opinber mótspyrna gegn hinu kristilega 
og kirkjulega, hvatti víst til þess fundar. En þegar á fund er 
komiS, er þaS einungis fríkirkja, sem einhverjir leiStogar þar 
vilja stofna, — ekki svo sem losast viS prestinn, né kirkju, né 
kristindóm, — aS eins fá fríkirkju. En einkennilegt má 
líklega telja þaS, aS þorsteinn Erlingsson er fenginn til 
aS tala fyrir og leggja ráS á meS fríkirkju þessari og 
kosinn í nefnd til aS koma henni á fót. Og enginn maSr sér 
neitt öfugt viS annaS eins og þetta; ekkert orS hefir veriS sagt 
um annan eins kirkjulegan skrípaleik sem þennan fríkirkju- 
fund SeySfirSinga; ekki einu sinni þorsteinn, sem virSist þó 
skilja, aS hann geti tæpast orSiS lúterskr fríkirkju-hyrningar- 
steinn, skorast undan slíku starfi, eftir aS hafa sáS sínum 
kirkjulegu og kristilegu þyrnum út um allt land og eins og 
sannr Pílatusar postuli reynt aS flétta Kristi þyrnikórónu aS 
nýju. -—Vafalaust er þaS, aS maSrinn, sem setti saman hina 
ógætilegu guSlasts-sögu ,, KristniboSarnir“ í ,,Sunnanfara II, 
4 A, hefSi víst rist sitt níS öSru eins, ef hann hefSi ekki sjálfr 
tekiS þátt í þessari kirkjulegu hreifing. Sú saga þorsteins er 
vafalaust ein hin gálausasta og hatrsfyllsta árás á trúboS og 
trú kristinna manna, sem maSr, upp alinn innan kristninnar, 
hefir frá sér látiS. Fyndnin er fengin aS láni, — allt nema 
guSlastiS og illskan til kristinna manna og ,,kristniboSanna-‘, 
3 rnerkra presta á íslandi, sem á synodus 1892 minntu á þá 
skyldu kristinna íslendinga, aS stySja trúboS kristinna manna 
meSal heiSingja. Sú saga er alveg ekki falleg fríkirkju- 
trúarjátning. 

Á SeySisfirSi var eg í landi um nóttina—fyrstu nótt mína 
í landi. Um kvöldiS sat eg í húsi einu þar í kaupstaSnum viS 
ýmsar samrœSur fram um miSnætti. Eg var víst aS bíSa 
kvöldsku^ganna. En þeir komu ekki; 20. Júní þekkir ekkert 
kvöld á Islandi; þá verSr þar aldrei framorSiS, aldrei dimmt. 
því hafSi eg algjörlega gleymt. — Vitaskuld afsakaSi eg 
gleymsku mína og fór til gististaSarins. En mikiS undr 
langaSi mig til þess, aS Júní-sólin táknaSi aSra birtu, sem 
lýsti þannig andlega lífiS, aS þaS væri ávallt bjart kristilega 
yfir íslandi, engir kvöldskuggar fyrir kirkjuna, engin sólhvörf 
fyrir safnaSarlífiS. 



Prestsvígsla. 


Fjórði sunnudagr eftir páska—7. Maí—var stór-mikill hátíðardagr í 
Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg. Guðfrœðiskandídat Rúnóifr Mar- 
teinsson var prestvígðr við hádegisguðsþjónustuna þar þann dag. 
Prestsvígsluna framkvæmdi forseti kirkjufélagsins islenzka, séra Jón 
Bjarnason, með aðstoð þeirra séra N. Steingríms Þorlákssonar, séra Jón- 
asar Sigurðssonar, séra Björns B. Jónssonar og séra Jóns J. Clemens. 
Séra Friðrik J. Bergmann var einnig kominn til bœjarins meðfram til 
þess að taka þátt í prestsvígslu-atliöfn þessari, en hindraðist frá því sök- 
um sjúkleika. Séra Steingrímr prédikaði á undan vígslunni með part af 
guðspjalli dagsins („Hvers þér biðjið föðurinn í mínu nafni“ o. s. frv.) 
fyrir texta. Við kvöldguðsþjónustuna í kirkjunni sama dag prédikaði 
séra Björn B. Jónsson og lagði út af Jöh. 14, 27 („Frið læt eg eft.ir hjá 
yðr“ o. s. frv.). 

Kandidatinn, sem pj-estsvígsluna tók, var ný-útskrifaðr frá guðfrœð- 
isskóla General Council-m.a.Yma, í Chicago með mjög loflegum vitnisburði. 
Og til þess að byrja með var hann vígðr til þess að þjóna Fyrsta lúterska 
söfnuði í Winnipeg í stað séra Jóns Bjarnasonar meðan hann verðr 
burtu á Islands-ferð sinni.—Agrip það af æfisögu séra Rúnólfs, sem hér 
fer á eftir, var lesið upp í kirkjunni á undan vígslunni. 


Eg. Rúnólfr Marteinsson, er fœddr 26. Nóv. 1870 í Gilsárteigi í Eiða- 
þinghá í Suðr-Múlasýslu á Islandi. Foreldrar mínir eru Marteinn Jóns- 
son,Marteinssonar að Keldhólum á Völlum í Suðr-Múlasýslu,og Guðrún 
Jónsdóttir, Bergssonar, er prestr var að Hofi í Alftafirði í sömu sýslu. 
Eg ólst upp hjá foreldrum mínum í Gilsárteigi þar til eg var 11 ára. Þá 
fluttum við að Eyvindará í sömu sveit, og þ..ðan eftir tveggja ára dvöl 
fórum við til Winnipeg árið 1883. Eftir tæpa ársdvöl þar, í húsi hr. 
Eyjölfs Eyjólfssonar, fluttumst við til Nýja íslands, að Keldhólum í 
Breiðuvík, og hafa foreldrar mínir búið þar ávallt síðan; en eg var þar 
að eins fram á næsta vetr. Svo að segja í byrjun ársins 1885 yfirgaf eg 
föðurgarðinn ogfór til móðuvbróður míns.séra Jóns Bjarnasonarí Winni- 
peg. Hjá honum og konu hans, frú Láru, dvaldi eg þar til vorið 1889, 
nema hvað eg á sumrum varoft í vinnu annarsstaðar. Vorið 18S5fermdi 
séra Jón mig ásamt öðrum ungmennum við Islendingafljót í Nýja ís- 
landi. Árin, sem eg dvaldi í Winnipeg, gekk eg.á alþýðuskóla bcejarins. 
Vorið 1889 lagði eg á stað vestr í land og fór að kenna á alþýðuskóla 
meðal Canada-manna, sem var 10 mílur frá Russell, Manitoba. Þar 
eftir kenndi eg einn vetr í Nýja Islandi. Haustið 1870 för eg á stað til 
St. Peter, Minnesota, og stundaði nám við Gustavus Adolphus College 
næstu fimm vetr;en á sumrum var eg við kennslu, fyrst í Russell, Man., 
og þar eftir í Garðar-og Eyford-byggðum í Noi'ðr-Dakota. Frá Gust- 
avus Adolphus College útskrifaðist eg vorið 1895. Næsta ár kenndi eg 
við Eyford, N.-D. Að hausti 1896 lagði eg á stað til Chicago til að 
stunda nám við General Council-prestaskólann þar, og var eg þar þrjá 
vetr. Síðastli''iö sumar vann cg lítilsháttar að missíónarstarfi fyrir 



4 s 


kirkjufélag vort. Miðvikudaginn 26. Apríl 1899 útskrifaðist eg af 
prestaskólanum í Chicago. 

Margir hafa hjálpað mér á minni stuttu lífsleið. Fyrirutan umönn- 
un foreldra minna og tilsögn kennara minna, sem eg fæ aldrei launað, 
bröðurleg atlot skyldmenna og félaga minna,er ofthafaveitt mér aukmn 
þrött, og drengilega hjálp minna mörgu vina í Norðr-Dakota ásamt öðr- 
um þeim, er veittu mér atvinnu og á einn eðr annan hátt studdu að 
því, að eg gæti haldið áfram námi mínu, minnist eg sérstaklega með 
innilegu þakklæti og klökku hjarta hins einlæga kærleika og mörgu 
velgjörða séra Jóns Bjarnasonar og konu hans, fru Laiu, er fyrst opn 
uðu fyrir mér möguleik til mennta. Guð launi þeim, sem mér hafa 
hjálpað, og veiti mér styrk til að reynast trúr. 


-- 

Lead, kindly Liglit eru upphafsorð enska sálmfiins, sem hirtist í þessu 
blaði ,,Sam.“ í íslenzkri þýðing eftir hr. Jón Runilfsson. Það er einn 
hinna allra frægustu sálma, sem til eru á enskrf tungu. Höfundrinn 
var upphatlega eitt af hinum störu ljosum biskupakirkjunnar á Lng- 
landi, en sleit sambandi við hana og gekk inn 1 romversk-kaþolsku 
kirkjuna árið 1845. Og 33 árum síðar, árið 1878, var hann hafinn til 
kardínála-tignar af Leö páfa hinum þrettánda. Hann andaðistaiiðlSJO 
nærri því nírœðr. Sálminn. sem hér er um að rœða, orkti hann árið 1833 
áhafiúti, á sjöferðí Miðjarðarhafinu; Fyrirsögn sálmsins er: „Ský- 
stólpinn“. 


Hr. Magniis Pálsson, 309 ^ Elgin Ave., sendir ,,Sam.“ út. 


Hr. fin A. Blöndal, 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirðir ,,Sam.“ 


ElMEEIÐIN", eitt fjölbrevttasta og^skemmtilegasta timaritið á is- 
Íþnzku. Eitgjörðir, myndir, sögt#., kvæði. Yerð 40 cts. hverthefti. 
F æst hjá H. S. Bardal, S. Bergmann o. fl. 


KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kristindómsfrœðslu barna i sunnu- 
dagsskólum og heimahúsum; kernr út í Minneota, Minn. Argangrmn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstjóri séra Björn B. Jonsson. Utg. S. Ih. VVestdat. 


ÍS4FOLD“, 'ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið;kostar 
’íAmeríku $1.50. Ilalldór S, Bardal, lSl.lving St„ Winnipeg, er útsölumaðr. 


. VERÐI LTÓS !“—hið kirkjulega mánaðarrit Jieirra séra Jóns Ilelgasonar, sera 
Sigurðar P. Sívertsens og Ilaralds Níelssonar í Reykjavík — til solu í bokaverzlan 
Halldórs S. Bardals í Winnipeg og kostar 60 cts. 


S4MEININGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrirfram. -Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Mamtoba, 
Canarla.— Útgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðnk J. Bergmann, Jon A.Blondal, 
Björn B, Jónsson og Jónas A. Sigurðsson. 


PKENTSMIDJA LÖGIiERGS — WINNIPEG, 


